જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | જેઠવદ -૭ | તા.૨૮-૦૬-૨૦૨૪ 


| 500 ૫૦.: 1524 


| શુક્રવાર 


યુવાસંઘ દક્ષિણ ભારત રીજીયતત આયોજીત દીપ સંધ્યા -2024નું 


કોડાઈકેતાલ માં ભવ્ય આયોજન 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ - 
રામસેતુ કાઉન્સિલ - દક્ષિણ ભારત રીજીયન દ્વારા 57 વર્ષથી 
ઉપર ની ઉંમર ધરાવતા વડીલો માટે તેમના જીવન ના 
વાનપ્રસ્થાશ્રમ ને વધુ સુગંધિત બનાવવા માટે 2018 માં 
ભારતભર માં પ્રથમ વખત વડીલો માટે એક નવનીત કાર્યક્રમ દીપ 
સંધ્યા નું સફળ આયોજન કર્યું હતું. અને તે કાર્યક્રમ ની સફળતાના 
આધારે ભારતભરમાં દીપ સંધ્યાના કાર્યક્રમો થવા લાગ્યા અને 
એજ કાર્યક્રમ ને અનુભવના આધારે વધુ નવીન આકાર આપતા 
ડી.બી.આરે ફરી એક વખત પોતાના વડીલો માટે એક અકલ્પનિય 
અને જીવનમાં આનંદનો અહેસાસ કરાવતો કાર્યક્રમ "દીપ સંધ્યા 
2024"નું આયોજન કોડાઇ કેનાલ ના રમણીય વાતાવરણમાં તાઃ 
21, 22 અને 23 જૂન 2024 ના કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ સુપર ડુપર કાર્યક્રમમાં કુલ 53 વડીલ જોડીઓ અને. 


05 વડીલો સત્યનારાયણ સ્વરૂપે ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં 
સુપ્રસિદ્ધ અને પ્રખ્યાત એવા વક્તા મૌલિકભાઈ સોની, નર્મદાબેન 
સેંઘાણી અને જયભાઈ વસાવડા મુખ્ય વક્તા તરીકે હાજર રહ્યા 
હતા. 


તા -21/06/2024 સવારના 11:30 વાગ્યે દીપ સંધ્યા 2024 
કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર 54 જોડીઓનું સ્વાગત અને 
રજીસ્‍ટ્રેશન કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ બપોરના 3:30 કલાકે 
દીપ સંધ્યા કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવેલ. સર્વે 
ઉપસ્થિત વડીલોનું સનાતની તિલક કરી સ્વાગત કરવામાં 
આવેલ.રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી જગદીશ દિવાણીએ પધારેલ 
વડીલોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ અને ત્યારબાદ નીચે મુજબના 
દક્ષિણ ભારત સનાતન સમાજના હોદેદારો અને યુવાસંઘના 


અગ્રણીઓ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરાવવામાં આવેલ. અને સાથે સાથે 
લકી-ડ્રો પદ્ધતિ થી ચુટવામાં આવેલ 06 વડીલ જોડીઓના હસ્તે 
ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ અને માં ઉમિયાની આરતી 
ઉતારી ત્યારબાદ રીજીયન ચેરમેન મેહુલ નાકરાણી દ્વારા 
કાર્યક્રમની પ્રસ્‍તાવના રજૂ કરવામાં આવેલ. અને કાર્યક્રમ ને 
આગળ લઈ જતા પ્રથમ સેશન ના વક્તા શ્રીમતી નર્મદાબેન 
સેંઘાણી દ્રારા આપણા કચ્છ કડવા પાટીદાર સંસ્કૃતિ ની ગૌરવ 
ગાથા અને પારિવારિક પરંપરાના અદભૂત વિષયોથી સૌને 
આકર્ષિત કરી લીધા. અને ત્યારબાદ બીજા સેશન ના વાઇબ્રન્ટ 
વક્તા મૌલિકભાઈ સોની દ્વારા નિર્દોષ રીતે અને જીવન જીવવાની 
કળા શીખવાડવામાં આવી હતી અને વડીલોને પોતાની જૂની યાદો 
તાજી કરાવી સંગીતના માધ્યમથી પોતાના અંદર ની ચેતના ને 
જાગૃત કરી સર્વે ને સંગીતના તાલે નચાવી દીધા હતા.પ્રથમ 


શ્રી પાટીદાર સમાજ રાજનંદગાવ સમાજની વાર્ષિક સભા 
તા.26/06/24 ના પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ નથુભાઈ દીવાણી ના પ્રમુખ 


સ્થાને આયોજન કરવામાં આવેલ. 


સૌપ્રથમ ઇષ્ટદેવતાના દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના બાદ 
સમાજના 2023-24 ના હિસાબ કિતાબની રજુઆત કરવામાં આવેલ 


અને સાથે સાથે હિસાબ કિતાબને બહાલી આપવામાં આવેલ. 


ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રી 
કાંતિભાઈ એ પોતાની કારોબારી 
ને વિસર્જિત કરવાની ઘોષણા 
કરી અને નવા પ્રમુખ પદની 
નિયુક્તિ કરવા માટે ચુનાવ 
સમીતીના પ્રમુખના નામો જાહેર 


કરવાંનું કહ્યું અને જેઠાલાલ ચંદુભાઈ દીવાણીના નામની સર્વસંમતિથી 
સભા દ્વારા ચુનાવ પ્રમુખ બનાવવામાં આવેલ. ચુનાવ પ્રમુખ દ્વારા 
સર્વપ્રથમ પ્રમુખ સેવકની ભૂમિકા માટે અને સમાજ સેવા કરવા માટે જે 
સ્વેચ્છાથી પોતાનું નામ નોંધાવે, સભા માંથી હીરાલાલ કાનજી દીવાણી 
ઉભા થયા અને એમને કહ્યું કે જો સભા મંજૂરી આપે તો હું આ કાર્યક 
માગું છું, હીરાભાઈનું આટલું કેતાજ સભામાં 
તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ થઈ ગયો અને સભાએ સર્વસંમતિ થી 
2024-27 માટે હીરાલાલ દીવાણી ના નામની મંજૂરી આપી અને ચુના 
કરી કે શ્રી પાટીદાર સમાજ રાજનંદગાવના 
લાલ દીવાણી ને ઘોષિત કરવામાં આવે છે, 


માટે સમાજની સેવા કરવા 


પ્રમુખ દ્રારા એ ઘોષણા 
નવનિયુક્ત સુકાની હીરા 


ત્યારબાદ નિયુક્તિ પ્રમુખ પદે હીરાભાઈને સભાના કહ્યા અનુસાર 
પોતાની કારોબારી પોતાની મરજીથી બનાવવાની મંજુરી આપી અને 


હીરાભાઈ એપોતાની કારોબારી ની ઘોષણા કરી. 
પોતાના ઉદબો 


સર્વે સમાજનો ને આભાર વ્યક્ત કરતા...મને સમાજ સેવા કરવા માટે જે 
મોકો આપ્યો તે બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો અને સૌનો સાથ સહકાર 


ધનમાં નવા વરાયેલ પ્રમુખશ્રી એ સર્વપ્રથમ ર જ ક [૦ 


દિવસના રાત્રિ ભોજન બાદ પધારેલ સર્વે વડીલો દ્વારા પોતાનો 
અને પોતપોતાના પરિવારનો પરિચય પરિવારના ફોટોના 
માધ્યમથી કરાયો હતો. 


તા -22-6-24ના બીજા દિવસના વહેલી સવારે મૌલિકભાઈ અને 
નર્મદાબેન દ્વારા ધ્યાન અને યોગ વિષયે વિજ્ઞાનિક સમજણ 
આપવામાં આવી હતી. અને તેની સાથે સાથે મ્યુઝિક મેડિટેશન 
અને ડાન્સ મેડિટેશન પણ કરાવવામાં આવ્યું અને સવારના સેશન 
શરૂ કરતાં પહેલાં હોટલના વિશાળ લોનમાં સર્વે નું ગ્રુપ ફોટો. 
સેશન કરવામાં આવ્યું હતું. બીજા દિવસના સેશનમાં મૌલિક અને 
નર્મદાબેન દ્વારા જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવી અનેક વાતો અને. 


શ ગર 


3100.::-91 7801877774, 4-91 7718977774 | શ11885દ11ક101॥11110811111(6॥શ1.€01॥ 


સચોટ સમજણ પીરસવામાં આવી મ સાસુ અને પુત્રવધુ 
વચ્ચેના સંબંધો ને વધુ સુંદર અને મધુર બનાવવા માટે નું જ્ઞાન 
આપવામાં આવ્યું હતું. વડીલ માતાઓને પણ ઘડપણમાં પોતાના 
જીવનને સુંદર રીતે જીવવાની સલાહ આપી હતી. 

અને કાર્યક્રમના અંતિમ સેશનમાં મૌલિકભાઈ સોની 
દ્વારા પોતાની વિશેષ ટોપિક તથાસ્તુ પર જોરદાર પ્રસ્તુતિ કરવાના 
આવી હતી. જેમાં તેમને કહ્યું હતું કે આકાશમાં 33 કરોડ દેવી 
દેવતાઓ ફરતા હોય છે અને તે આપણા સર્વે પર હમેશાં તથાસ્તુ.. 
તથાસ્તુ.. ના આશીર્વાદ આપતા હોય છે, તો જેવું આપણે. 
વિચારીએ છીએ એવા જ બનીએ છીએ. તેમને જીવનમાં પતિ- 


પત્ની છેલ્લા સુધી એક બીજાનો સાથ આપવા સલાહ આપી હતી. 
અને સર્વે વડીલોએ તેમના વક્તવ્ય ને તાળીઓના ગડગડાહટ થી 
વધાવ્યું હતું. સેશનના અંતે કાર્યકર્તા ભાઈઓ દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વે 
વડીલ જોડલાઓ ની આરતી થકી વડીલ વંદન કરવામાં આવી 
હતી, અને આ પ્રસંગે સંપૂર્ણ માહોલ ખૂબ લાગણીશીલ બની ગયો 
હતો અને સર્વે ની આંખોમાં વાત્સલ્યભાવના ના આંસુઓ રડતા 
દેખાયા હતા અને અંતે સર્વે વડીલો સ્ટેજ પર દોડતા પહોંચી દરેક 
કાર્યકર્તા ને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. અને ત્યારબાદ સર્વે 
વકતાઓનું મોમેંટો અને શાલ આપીને સન્‍માન કરવામાં આવ્યું 
હતું અને પધારેલ સમાજના અગ્રણીઓ પાસેથી આશીર્વચન 
લેવામાં આવ્યા હતા. 


દ્રષ્ટાંતો સાથે વિવિધ પ્રયોગો કરાવવામાં આવ્યા અને ખાસ કરીને. 

પરિવાર ની અંદર એકતા જાળવવા અને. પોતાના 
જીવનને વધુ આનંદમય કેવી રીતે બનાવવું તે માટે 
ના અનેક આશ્ચર્યજનક વાતો થકી સર્વે વડીલોના 
મન મોહી લીધા અને એક સેશનમાં તો વડીલોને 
પોતાના લગ્નના પવિત્ર બંધન ની જૂની યાદોને 
તાજી કરાવવા સર્વે પર ફૂલોનો વરસાદ વરસાવી 
સર્વેની આંખોમાં હરખના આંસુઓ ચ્ડતા કરવી 
દીધા હતા. બીજા દિવસના રાત્રી ભોજન લીધા 
બાદ સર્વે વડીલ જોડલાઓ માટે નો રેમ્પ વોક 
કાર્યક્રમનું શાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું 
જેમાં દરેક વડીલ જોડીએ પોતાની અનોખી 
શૈલીમાં રેમ્પ વોક કરી અનેક ને પોતાના તરફ 
જોતા કરી દીધા હતા. ત્યારબાદ ગરબા ની રમઝટ 
સાથે સાથે નવા જમાનાના ડીજે ગીતો સાથે મનોરંજન કરેલ. 


તા.23-6-24 ના ત્રીજા દિવસ દિવસના સવારના પ્રથમ સેશનમાં 
આપણા ગુજરાતના પ્રખ્યાત વક્તા જયભાઈ વસાવડાએ પોતાની 
અનોખી શૈલીમાં વાનપ્રસ્થાશ્રમ અવસ્થા નો મહત્વ સમજાવ્યો 
હતો. ઘડપણમાં પણ જીવનને ખૂબ સુંદર રીતે અને અન્ય નેપ્રેરણા 
આપે એવું જીવી શકાય તે માટે ના અનેક દાખલાઓ સાથે વિવિધ 
મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્ર પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો..સાથે અન્ય ને. 
પસંદ પડે એના કરતાં પોતાને પસંદ પડે એવું જીવન જીવવાની 
સલાહ આપી હતી. ત્યારબાદ કાર્યક્રમના આગળના શેશનમાં 
નર્મદાબેન દ્વારા પરિવાર ની વ્યાખ્યા પર ઠોસ ઉદાહરણ સાથે ની. 


મળશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી!! 


કારોબારી નિયુક્ત કરેલ. 

૧. પ્રમુખશ્રી હીરાલાલ દીવાણી 

૨. ઉપપ્રમુખઃ હરિલાલ દીવાણી 
૩.માનદમંત્રીઃ નરેશભાઈ દીવાણી 
૪. સહમંત્રીઃ મનીષભાઈ લીંબાણી 
પ. ખજાનચીઃ તુલસીભાઈ રામાણી 
કારોબારી સભ્યઃ 

૧, વસંતભાઈ રામાણી 
૨.પ્રભુદાસભાઈ છાભૈયા 
૩.મોહનભાઈ દીવાણી 
૪. તરુણભાઈ દીવાણી 
પ. ઈશ્વરભાઈ છાભૈયા 

૬. ધનસુખભાઈ દીવાણી 
કૌ-ઓપસદસ્ય 

૧, જેઠાલાલ દીવાણી 

૨. કાંતિભાઈ દીવાણી 


ન્્ઝ 
દ્સ્ઝે 
પ. 


ઓડિટર 
૧. કૃષ્ણકાંતભાઈ રામાણી 
ર. મયંકભાઈ માનાણી 


આ સભા માં સમાજની પૂર્ણ જન સંખ્યા હાજર 


લ પ ક ક 
વિશેષ માં યુવાસંઘ છત્તિસગઢ ટીમ નાં લીડર નરેશભાઈ 


વં 


કરવામાં આવેલ... 


સંકલનઃ પવન દીવાણી, રાજનંદગાવ, 
€૯ારચેરમેન 


જ્યાં સુધી પિતા જીવતા હોય ને ત્યાં 
પોતાના માવતર ના ઘરે આવે ને સ 


આ સભા નું સફળ સંચાલન નવા માનદમંત્રી નરેશભાઈ દાના 
દીવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ અને નીચે મુજબ શ્રી સમાજની નવી 


દીવાણી હાલ ફરજ અદા કરે છે અને સમાજ માં પૂર્ણ પણે સંપ સ્નેહ 
અને સમર્પણ ભાવનાથી કાર્ય થાય છે. યુવાઓમાં ચૈતન્ય અને સમાજ માં 
આદરભાવ સાથે નાં સર્વાંગી વિકાસ નાં કાર્ય થતાં રહે છે..વૈચારિક 
આદાન પ્રદાન સાથે સામૂહિક સમાજ સંગઠન થકીનો અવિરત વિકાસ 
એજ રાજનાંદગાવ નાં હર એક પરીવાર ની લાગણી અત્રે વ્યક્ત 


અને કોઈપણ કંઈ કહે તો કહી પણ દયે છે કે આ મારા 
બાપનું ઘર છે...અને જ્યારે પિતા આ દુનિયા છોડી ને 
જાય છે ત્યારે તે દીકરી જ્યારે માવતર આવે ને ખુબ 
ઊંડા આઘાત થી રકે છે.. 
અને આજુ બાજુ ના પાડોસી ને પણ ખબર પડી જાય છે 
કે દીકરી આવી છે...એક બાપ ની વ્હાલુંડી આવી છે... 


અંતે દક્ષિણ ભારત રીજીયન ના ચેરમેન 

એ પોતાના પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં પધારેલ સર્વે વડીલો 
અને વક્તાઓ નો ધન્યવાદ પાઠવેલ અને ભવિષ્યમાં પણ આવીજ 
રીતે યુવાસંઘના કાર્યોમાં ખૂબ ઉત્સાહ થી ભાગ લેવા અને આ 
કાર્યક્રમના પ્રતિભાઓ ને પોતાના ઘર અને સમાજોમાં જણાવવા 
અપીલ કરી હતી. 

ત્યારબાદ દીપ સંધ્યા 2024 માં ભાગ લીધેલ દરેક 

વડીલો ને સ્મૃતિચિન્હ સંભારણા રૂપે અર્પણ કરેલ અને અંતે 
રીજીયન વાઈસ ચેરમેન દ્વારા સર્વે નો આભાર 
વ્યક્ત કરી રાષ્ટ્રગાન થી કાર્યકમને પૂર્ણ જાહેર કરેલ. 


ટીમપ્રચાર પ્રસાર 1281૨ 


સહર્ષ જણાવાનું કે શાળા પ્રવેશોત્સવ 
કાર્યક્રમના દિન નિમિત્તે જેઓ જીવનમાં શિક્ષણનું 
પ્રથમ સોપાન કંડારવા જઈ રહ્યા છે તેવા પ્રવેશ 
મેળવતા બાળકોને શિક્ષણના ભગીરથ કાર્યમાં 
જોડી દઈને એક નૂતન પેઢી ઘડતરના સહભાગી 
થવા તમોને અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવીએ. 
છીએ. 
સ્થળઃ પટેલ ભીમજી કેશરા વિદ્યાલય 
તારીખઃ ૨૮/૦૧/૨૦૨૪ 
સમયઃ ૧૨:૦૦ કલાકે 


નિકિતાબેન વી. ખેતાણી ઉપસચિવ (વર્ગ-૧) 
ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ગાંધીનગર. 


નિમંત્રક 
૧) પટેલ ભીમજી કેશરા વિદ્યાલય ઉ 
ર) પ્રાથમિક કુમાર શાળા ઝુ 
૩) પ્રાથમિક કન્યા શાળા 
૪) આંગણવાડી પરિવાર 

રહેલ હતી. 

બાદ પવન શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર, 


મેડચલ - સિકંદરાબાદ 


દ દક્ષિણ ભારતનું પ્રથમ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર 
આજના દર્શન 
ક ૪ કજ છાારભડાવતાગટદઇાલા તરકક૦૫૦૦ કૈ 


સુધી દીકરી 


1હેબ ત્યારે શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


પોતાના હક થી આવે અને કોઈપણ જીદ ની માંગણી 
પણ કરે છે... 


એવંપરંપરા-પ્રાપ્તમ્‌ ઇમં રાજર્ષયો વિદુઃ। 
સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ ॥ 
(અ.૪-૨) 

એ પ્રમાણે પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા 
આ જ્ઞાનયોગને રાજર્ષિઓ જાણતા હતા; પરંતુ હે 
પરંતપ ! તે યોગ ઘણા સમયથી આ લોકમાંથી 
લુપ્ત થયો. 


તારીખ 26 જુન 2024 ના રોજ શ્રી 
કોલ્હાપુર પાટીદાર મહિલા મંડળ દ્વારા 
આયોજીત માતૃ-મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન 
પાટીદાર ભવન ખાતે સવારના ૦૯ થી સાંજે ૦૬ 
વાગ્યા સુધી આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં 
ય 170 જેટલી માતાઓએ. ભાગ લીધેલ 
હતો. 


કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત સૌપ્રથમ 
પ્રમુખશ્રી તારાબેન અને કારોબારીની અન્ય 
બહેનો હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવેલ 
ત્યારબાદ તારાબેન ભાવાણી એ ઉપસ્થિત 
માતૃશક્તિ નું શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ અને 
ત્યારબાદ આ કાર્યક્રમનું સંચાલન સહમંત્રી 
કવિતાબેને આગળનો દોર સંભાળેલ અને 
ત્યારબાદ સરસ્વતી સો મિલ, પોકાર પરિવારની 
દીકરીઓ. દ્વારા માતાઓ માટે ખાસ ઝુમ્બા 
ડાન્સનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં 
માતાઓએ ખૂબ જ ફુલ જોશમાં ડાન્સ કરી 
આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. મંત્રી લીનાબેન વેલાણી 
દ્વારા યોગા અને મેડીટેશન લેવામાં આવેલ અને 
સાથે સાથે સત્સંગ પણ લેવામાં આવેલ હતો. 
ત્યારબાદ માતાઓને નારાયણ શાસ્્રનો સાર 
સંભળાવવામાં આવેલ ત્યારે અમુક માતાઓએ 
પોતાના અનુભવ વ્યક્ત કર્યા અને વાર્તાઓ , 
બોધ કથાઓ, તેમજ જોક્સ ની રમઝટ બોલાવી 
હતી. ખૂબજ આનંદ સાથે આ પહેલા સત્રને 


છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન અંતર્ગત 
પિમ્પરી ચિંચવડ યુવા મંડળ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય 
યોગ દિવસનું તાઃ ૨૨/૧/૨૦૨૪, શનિવારના 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

જેમાં સમાજની બહેનો ભાગ્યશ્રી 
શિરવી, પૂજા પોકાર, નીતિ રામાણી દ્વારા સંચાલન 
કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શરીરના જુદા જુદા 
અવયવો માટે જુદા જુદા આસનો તથા તેના 
ફાયદાઓ વિષે વિશેષ માહિતી આપવામાં આવેલ. 


અહીં વિરામ આપવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ (1 ચિ 
સ્વર્ગીય માનબાઈ માં માવજીભાઈ વાગડિયા પિતા ની સાથે તેની હિમંત પણ મરી જાય છે... 
પરિવાર દ્વારા ચા સાથે ભોજન ની સુંદર 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હતી માટે માતાઓએ 
આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરેલ સાથે સાથે દાતાશ્રી 
પરિવારને ખૂબ ધન્યવાદ આપ્યા. 

બીજા સત્રમાં પાર્વતીબેન ભાદાણી 
દ્વારા ખૂબજ ભક્તિમય 
વાતાવરણમાં સત્સંગ 
કરવામાં આવેલ. આ 
સત્સંગમાં માતાઓ 
4 ખૂબજ રાજી થઈ ગઈ 

હતી અને તેમાંથી સુંદર 

બોધ લઈ ધન્યતા પામી 
હતી, ત્યારબાદ 
રમતગમત મંત્રી 
રૂક્મણીબેન છાભૈયા 
તેમજ સહમંત્રી રેખાબેન 
રંગાણી અને ગીતાબેન (કળે) દ્વારા વિવિધ 
રમતોનું આયોજન કરેલ જેમાં માતાઓએ. ફલ 
ઓન સ્ફર્તિ થી આ ગેમ્સમાં ભાગ લીધેલ હતો, 
કારોબારીની અન્ય બહેનોએ પણ ખૂબજ 
લગનથી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે 
હેનત કરેલ હતી કારણ કે સર્વ મોટી ઉંમરની 
તાઓને. પૂરી સગવડતા સાથે માન-પાન સાથે 
ન્ડલ કરવું તે આ કારોબારીની બહેનોએ ઝૂ 
પાડી લીધું હતું.. 

ત્યારબાદ મહિલા મંડળ દ્વારા 
તાઓને સ્મૃતિ સ્વરૂપે સુંદર ભેટ અર્પણ 
કરવામાં આવેલ અને લગભગ સાડાપાંચવાગ્યે રૃવિવારે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
ઉમિયામાતાજીની જયઘોષ સાથે આ કાર્યક્રમની હક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ પુના (કોઢવા) 


ગત રોજ તા. ૨૩/૦૧/૨૦૨૪ ને 


પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવેલ... ૦૦૧૦૦૯ નીપ્રેરણા થી સમાજના યુવામંડળ દ્રારા હેલ્થ & 
ડિઝાસ્ટર ટીમ અંતર્ગત સમાજના જ સભ્ય 
સંયોજક - એવા ડો. ભરત ધોળુ અને ડૉ. જયેશ ધોળુ ના 


માર્ગદર્શન હેઠળ લીલાબેન દિનેશભાઈ ભગત, 
નિતાબેન રમણીકભાઈ રંગાણી, નિશાબેન 
ગૌરવભાઈ છાભૈયા પરિવાર પ્રાયોજિત 
રક્તદાન શિબિર પોકાર પરિવાર હોસ્ટેલ 
હોંઢવા) મુકામે આયોજન કરવામાં આવેલ. 

સૌ પ્રથમ આપણી સનાતની પરંપરા 
મુજબ સમજના હોદેદારો તેમજ દાતાશ્રી ઓનાં 
વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી ઇષ્ટ વંદન તેમજ 
કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીની આરતી કરીને 
કાર્યક્રમની શરૂઆત કરેલ તેમાં અતિથિ વિશેષ 
તરીકે €ડર રીજીયન ના પ્રમુખશ્રી રમેશભાઈ 
પોકાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. 

રક્તદાન શિબિરમાં ૭૪ સભ્યોએ 
રક્તદાન કરેલ સાથે સાથે સમાજના સભ્યોને 


હરેશ માકાણી, કોલ્હાપુર 


યોગાની સાથે સાથે ફિજીઓથેરીપી ની પણ વિશેષ 
જાણકારી, ડૉ. ભૂમિ પોકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ 
અને વિશેષમાં મહિલાઓ ને લાગતી બીમારીમાં 
ઘરગથ્થું સારવાર કેવી રીતે લેવી તેના ડેમો સાથે 


જાણકારી આપવામાં આવી હતું. 

આ આંતરરાષ્ટ્રીપ યોગા દિવસની 
ઉજવણીમાં ૩પ જેવી નાની મોટી બહેનોએ વિશેષ 
ભાગ લીધો હતો. 
1€106 ટીમ યુવા મંડળ 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


1000101 પ 
તી પાકી 


વિનામૂલ્યે હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ નું આયોજન 
થયેલ તેમાં ૨૦૦ થી વધારે સભ્યો એ પોતાના 
મેડીકલ ટેસ્ટ રીપોર્ટ કરાવેલ. 

સંજયભાઇ મગનભાઈ ભગત 
પરિવારના મુખ્ય સૌજન્ય થી વિનામૂલ્યે 
નોટબુક વિમોચન થયેલ અને વિતરણ પણ 
રાખવામાં આવેલ દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ 
ટીમ શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધનાં સભ્યો અજય 
ચૌધરી, દ ભગત, એકતાબેન ધોળું, પ્રિયાબેન 


ધોળું ની મદદ થી સમાજના ઘર ધર સુધી દરેક 
વિદ્યાર્થીને ૦૬ નોટબુક આપવામાં આવેલ. 

આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા યુવા 
મંડળનાં પ્રતિનિધિઓ સુરેશ પોકાર, કૈલાશ 
સેંઘાણી, પરેશ ભગત, હાર્દિક રંગાણી, દિલીપ 
ચોધરી, રાજુ ધોળું, હેત સેંઘાણી, વિરલ રંગાણી, 
રાજૂ રૂડાણી તેમજ સમગ્ર ટીમ યુવા મંડળ એ 
જહેમત ઉઠાવી હતી. 


શોક સંદેશ 


શ્રી પુના પાટીદાર ભવનમાં તારીખ 
21/06/2024 શુક્રવારના સવારના ૧૦ 
થી ૧૨ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 
4 ઉજવવામાં આવેલ. યોગથી વ્યક્તિની 
માનસિક શારીરિક શક્તિમાં ઉર્જાનો 
વધારો થાય છે 
આ શુભ દિવસે પુનાન। 
#_ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગગુરૂ સૌ.રાધા પ્રશાંત 
શર્મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા..વિવિધ 
પ્રકારના યોગા સાથે ગુરુએ યોગની 
વિવિધ માહિતી, રેકીની માહિતી, યોગા ફિટનેસ અને નોર્મલ ફિટનેસ વચ્ચેનો તફાવત, મેડીટેશન અને 
તેની સાથે શરીરના સાત ચક્રો નું શુદ્ધિકરણ અને તેના ફાયદાઓ, શ્વાસોશ્વાસ લેવાની યોગ્ય ક્રિયાઓ 
અને આર્ટ ઓફ લિવિંગ નું આપણાં જીવનમાં તેનું મહત્વ શું છે, તે બધી બાબતનું જ્ઞાન યોગા ગુરુ 
તરફથી પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું. 


હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ૮3૨ કન્વીનરઃ કલ્પનાબેન દિવાણી 


એમ ન છે કે આતો કાચું સોનું વરસ્યું. 
મોટા ભાગના ખેડૂતો મગફળીનું વાવેતર 
કરવામાં પરવારી ગયા છે ત્યારે આ વરસાદ 
તેમના માટે આશીર્વાદરૂપ છે. હાલ કચ્છ માં 
કેશર કેરીનો ફાલ લગભગ પૂર્ણ થયો છે માટે 
વરસાદ થી નુકસાન નહીંવત છે પરંતુ કચ્છ ની 
ખુબ પસંદ ધરાવતી ખારેક ને વરસાદ ની માર 
સહન કરવી પડે એમ છે. 


છેલ્લા ત્રણેક દિવસથી કચ્છમાં 


છેલ્લા અઠવાડિયાથી ખુબજ ઉકળાટ 
અને ગરમી બાદ રાપર, ભચાઉ, ગાંધીધામ, 
મુન્દ્રા, માંડવી અને ભુજ બાદ જાણે વારા ફરતી. 
બધાને મોજ કરાવતા હોય એમ ગતરોજ બપોરે 
૦૩ વાગ્યાના અરસામાં નખત્રાણા તાલુકાનાં 
લગભગ ગામોમાં મેઘરાજાએ ક્યાંક હળવા 
ઝાપટાં તો ક્યાંક ગાજ-વીજના કડાકા સાથે 
અડધાથી ચાર ઈંચ વરસીને ધમાકેદાર હાજરી 
નોંધાવી.. 

તાલુકા મથક નખત્રાણા શહેર માંથી 
પસાર થતા ત્રણે મોટા વોંકળા બંને કાંઠે વહી 
નિકળ્યા હતા. બસ સ્ટેશન પાસે ના બંને વોંકળા 
પર પુલના હોતાં નાના મોટા વાહનો ની પણ 
લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. કચ્છ નું પ્રવેશ 
દ્વાર સામખિયાળી થી લઈને પૂર્વ તથા પશ્ચિમ 
કચ્છના મોટા ભાગના ગામોમાં બે થી ચાર ઈંચ 
વરસાદ નોંધાયો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી 


ભાદરવા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો તે ગઈ કાલે 
પરિવર્તિત થઇ સચરાચરી જણાયો છે. 

પેલા ખોળે દિકરો તથા જેઠ 
મહિનાનો વરસાદ ખૂબ લાભ દાયક હોય છે. 
તેમાં પણ આદ્રા નક્ષત્રમાં વરસાદ પડે તો વરસ 
સારું જાય એમ કહેવાય છે. ઈશાન ખૂણાની 
વિજળી તથા પૂર્વ ની હેર (વાદળાં) અતિ શુભ 
શરૂઆત મનાય છે. ગઈ કાલે આ બંને બાબતો 
જોવા મળેલ. કાલે સવારથી મેઘસવારી પૂર્વથી 
રાપર, ભચાઉ, ગાંધીધામ, અંજાર, ભૂજ, 
માંડવી, મુદ્રા , નિરોણા, થી પશ્ચિમ કચ્છ માં 
માનકુવા, સુખપર, દેશલપર, દેવપર, અંગીયા 
વગેરે ગામોમાં થઈ બપોરે ત્રણ વાગ્યાના સુમારે 
નખત્રાણા પહોંચી હતી. આ વિસ્તારમાં એક થી 
સવા ઈન્ચ વરસાદ પડ્યો હતો જ્યારે પીયોણી, 
રામપર, કંડાય વિસ્તારમાં ત્રણ થી ચાર ઈંચ ના 
વાવડ છે. કોટડા (જ) માં પણ અઢી ઇંચ નોંધાયો 
છે. 


કચ્છમાં છુટા છવાયા ગામોમાં વરસાદ પડ્યો છે 
જેથી ભાદરવા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો પરંતુ 
ગઈ કાલના વરસાદે મેણું ભાંગ્યું તથા કહેવાય 
છે કે સચરાચર વરસાદ પડ્યો છે. ક્યાંક ઝાપટાં 
પડયા હતાં તો ક્યાંક મુશળધાર વરસ્યો હતો. 
ભચાઉ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 
પંદર ભેંસો તણાઈ ગયાના સમાચાર છે તો. 


અબડાસાના વિસ્તારમાં છેલ્લા બે 
દિવસ લગાતાર સારો વરસાદ પડ્યો છે. પરમ 
દિવસે ઉખેડા, રસલિયા વગેરે ગામોમાં પણ 
સારા વરસાદ પડ્યા ના સમાચાર છે ત્યારે ગયી 
કાલના વરસાદ નો લાભ આ વિસ્તારના ગામોને 


ભુજના એતિહાસિક તળાવ હમીરસર માં નવા ફરી મળ્યો. ય 
નીર આવ્યાના સમાચાર મળ્યા છે. નિરોણા ડેમ આમ જોવા જઈએ તો આ આગોતરે 
તથા મથલ ડેમ માં નવાનીર આવ્યા છેતોઘણા ૧૨સાદ કચ્છ માટે સારા ચોમાસું તથા સર 
ગામડાઓના તળાતમાં પાણી આવ્યાં છે પરંતુ જતના એંધાણ છે... 

કોઈ ગામ નું તળાવ ઓગનવા ના સમાચાર હજુ 

સુધી મળ્યા નથી. કા.વા.રામાણી. 


કચ્છ ખેતી પ્રધાન જીલ્લો છે ત્યારે ઈ જે 


આદરણીય શ્રી, 
શ્રી. નાનજીભાઈ ચૌહાણ 
ડૉ.શ્રી જેઠાભાઈ ચૌહાણ 
શ્રી દામોદરભાઈ ચૌહાણ 
તેમજ પરીવારજનો.. 


આપના પુત્ર તેમજ અમારા સૌનાં યુવાસાથી ભાઈ સ્વ. ડૉ. સ્મિત જેઠાભાઈ 
ચૌહાણ ના દુઃખદ સમાચાર સાંભળી શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ 
અત્યંત દુઃખ ની લાગણી અનુભવે છે તેમજ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરે છે... 
ભર યુવાન વયે આમ સ્મિત ને કુદરતે આપણાં પાસે થી છીનવી લીધો આ 
સમાચાર સાંભળી ને સંપૂર્ણ ખોંભડી સમાજ અને ભારતભર માં વસવાટ કરતાં 
આપણા સમાજજનો ને પારાવાર આઘાત લાગ્યો છે.... 
પણ સમય ની ગતિ ન્યારી છે. મૃત્યુ અવશ્ય ભાવિ છે... વિશ્વ એ યાત્રિકો 
માટેની વિશાળ ધર્મશાળા છે... કર્મ ના સિદ્ધાંત મુજબ યાત્રી આવે છે, થોભે છે 
અને સમય જતાં સૌને પંથે પડે છે...કોણ કેટલું થોભશે અને ક્યારે જશે તે તો 
પરમાત્મા જ જાણી શકે છે. આ બધી કુદરત ની લીલા છે અને મૃત્યુ સનાતન 


મામાં 
શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ 

શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ 
શ્રી ખોંભડી પાટીદાર મહિલા મંડળ * 


1.000 1'01દ ૬10૪4 
101.10111' 11€1૮1₹1'% 


11118 10 


11151. 


12£21,01દિઈછિ 1419 
0/01દ1.0 પ/1111 ઇક 


૮૦૦૬ - 


ઇ21૦ 1000* ૦ 


8001 1011 
॥11101.81॥1.00.॥ 


8 - 91 8999989162 
છવા પાલા ૮૦01 


“74૮ 4૫૩2૪ 


ન્ટ 


સ્વ.માવજીભાઈ દેવશીભાઇ રામજીયાણી 
ઉમર વર્ષઃ 85, કચ્છમાં ગામ આણંદપર 
(યક્ષ)હાલે મેમારી(બર્દવાન) પશ્ચિમ બંગાળ. 
સ્વ. મહેશભાઈ મોહન સુરાણી 
ઉમર વર્ષઃ 41, કચ્છ માં આણંદસર 
(વિથોણ)હાલેઃ ન્યું ભોઇગુડા, સિકંદરાબાદ 


અવસાન નોંધ 


સ્વઃ કાન્તીભાઈ ભીમજીભાઈ જાદવાણી 
ઉમર વર્ષઃ 52, કચ્છમાં ગામ રવાપર 
(૫1તહાલે પોલ્લાચી (133) 
સ્વઃ જેઠીબેન લાલજીભાઈ મેઘાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 81,કચ્છમાં ગામ કંડાય 
(અબડાસા)હાલે સિકરાપુર (પુના) 


સ્વઃ દમયંતીબેન કાંતિભાઈ ભાવાણી 
ઉમર વર્ષઃ 81,કચ્છમાં ગામ ખીરસરા 
હાલમાં કોલ્હાપુર, મહારાષ્ટ્ર 


સ્વઃ અમૃતલાલ લાલજીભાઈ નાકરાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 60, કચ્છમાં ગામ સુખપર 
(રોહા)હાલે અમેરિકા (વિદેશ) 


4.1.» 


૦૮ %૦૦# ##૦ઇડદ. 


જદારસતારઇ-રઇડાડપ ૩૪ | ₹ારરઇ-ર૪ડ૯૦૮-૦૭૮ | ઇડર ૪ 


છસર/1/01ઇાદા ૬11 1ર2ારા1ડ 


1લં૬1૩૦-810તાં રિઘતંતા31: 9979352929 


#4£:/.ઝ ૦-1-1૮૬૬ 
ડાં [પતા'ત/તા1 11110201) 5111૫૪૦ [0૦. 186/187, ગબ 110. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વાવા॥॥|તાત્વા1 - 370201, ।લા11€11, 0પ]|ંતદા - ।10તાંત. 
1તા'૯ડ100॥તાં વિઘતતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


ણાર.&૫૫૪૮૯ ૦1૬૪1૮૬ 


1. ણપ 40/40 - ।ળાણપ્ર/ળા( 3. €પદપ્રપ/। - 171011-.1/10ઇ 


[લંડા1૦૦॥ત્ાં - 110. 4-91 94826 95508 1/0100॥વાં - (10. 4- 91 98843 12266 
“લાવતાલંઝ॥ તાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ૪ ૪0૬0 8/40 - 1૬1-414041પ& 4. પ્રા.ળ/૪૫/&0& - #&પ0પ0/4 20/0૬ 
811 0€3110॥વાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉ3ઘલ|૦૬[10ાલાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 81&00&0 - 00& : ।લત્ઘઞાદ્વાં - 110. 4-91 70202 74705 


॥.1(. -10ઇ115 


81.1૬. 111001૨ 2૪1: 110. 


11ઉળણદઃર 11010૪૦0ર1 1ર /પ્પઝ ૦રરબદાર ડાઇગગ_।દ।રડ 


£:-૯૦૦1 ૬ર .પ્્ઝ 1107ણદર 10 123૦ર1 ૬ર 
ક્ત૬/%૩ ૦૪1૦ 


#4₹૬./0 ૦1૮૬ 
45, ૦૦બગ્લાંતલાવત €10૦૮૫૬, ૦પાલધંધુગ્ઘા, 


(દ: ૦11૮૬: 
ડ૫ાત/૦%» 4૦. 186/187 ગના ₹૫૦. 9 


વ્લાતતાાંતાવપલાતત - 370 201, વપતા, બઘા|ંલત્લદ - 11તાંઝ. 


દ 
18૬ 54૦. ૩, ૯૩૮૦૫ત ₹1૦૦૮, ૦૬ 54૦. 26, 
5૦૦૬૫૦૮ - ૩, ક ૯3132 /પઝગ્લત(૪૦૦૩1, ૯૩લમ્તાપાંતાડતા, 
8૮43, ૦૫૫૭૮૭૬ - 370 201 
છામ્ગાનદાડાડકા રપતા - 80૦. *91 ૦૦791 57884 


(«પળતઈંપ્યલતાં, 1૯1૬013, ૦પ૫ાં#લદ - 370 140. 
”કલુતાંડા0ણાપ્યાં રરપવત્ઞા3ા - 11૦. * 91 9૦254 9૦8648 
ઊ॥ાત્કાંછીપ્યાં રિઘવયા૩ાં - 11૦. * 91 99784 49205 


